copìAD phann. O 


( Cenir ar I'ramp oddi, cartref.) 








Yn awr fy holl Gefeiiiani 
| Naws union, cyd nesewch, 
| 1 roddi clust wrandawiad 
| I hyn o ganïad gewch : 

Mae pôb peth ar ei gynydd 
x Trwy 'r gwledydd, gŵn, yn glir, 
| A phob pêth yn y y farchnad 

Mewn galwad, dyna 'r gwir , 
| BYRDWN. 
| Hi ddaeth yn amser drud, 
| Ni a brofwn hyn o bryd; 
Mae pob peth yn y farchnad 
Ar godiad bron i gyd. 


Y fuwcli a ga'dd ei gwerthu. 
Islaw chwe' gini gynt, 
Â werthir hyn o adeg 
Am agos ddeuddeg. punt, 
tM Y gwartheg aeth mor uchel, , 
'n$ Medd Howel o'r White Hart, 
Mae 'n peri i mi gofio 
* Am amser Bonipart. 
Hi ddaeth, &c, 


Am ddefaid a cheffylau, 

A moch, caed prisiau braf ; 
Gall ffarmwyr fod yn llawen, 

Fol gwên yr Haulwen hâf, 
Ca'nt aur ac arian lawer, 

Mor g'lonog am.y gwlân, 
Brethynau & gwlaneni 

Sy 'n' 6odi'eleni 'n lân 

Hi ddaeth, &c. 


Am hwyaid, ieir, a gwyddau, 
Neu wyau, ni wiw 'n awr 








——— 


fa 





I ddyn tylawd mo bryau 'rhai 'n, 
;. Am fod eu pris mor fawr; 
Rhaid byw ar botes blawd a dw'r 
A' brechdan deneu rwydd ;— 
Ni cheir y Gwyliau ddarn o gig, 
Na gweled aelod gŵydd. 
Hi ddaeth, &c. 


Rhoi pymtheg am y 'menyn 
Wnaiff Nani 'n ddrwg ei naws ; 
A Roli Sion Penmachno 
Sy'n cwyno o eisiau caws; 
A Chlywais Siân yn cwyno 
Wrth Guto 'r 3armnedd goch, 
Na fedr gael i'w theulu 'r Sul 
Un mymryn o gig moch. 
Hi ddaeth, &c. 
Mas 'r Ffarmwyr yn cael prisiau 
Âm ydau fwy na mwy 
A phob peth maent i'w werthu, 
Rhy faith eu henwi hwy, 
Ac os na safiant arian 
Yrwan, eglur yw, 
Na wiw i Ffarmwyr Cymru 
Sôn byth am fedru byw, 
Hi ddaeth, &c. 


Mae Ffarmwyr, rai'n rhoi 'u m eibion. 
Mewn rhyw ysgolion gwych, 

Ni chredai neb drwy 'r yays 

Mor drefnus yw eu drych ; 

Hwy godant rai'n DJoct»riaid, 
A rhai 'n Offeiriaid ffel, 

Marsiapdwyr, Siopwyr siapas, 
Neu Glarc i Dwrnai del, 

Hi ddaeth, &c. 

Bydd meibion Ffarmwyr Cymru, 
A hyny cyn pen hir, 

'N lle talu nchel reati, 
'N ymdrechu prynu tir ; 








w 
* 








w 
* 





S4 


Hwy sychant gorsydd gwlybion, 
Gwnant feusydd mawrion maith, 
Ca'nt geirch a haidd, trwy fendith, 
A gwenith, am eu gwaith, 
Hi ddaeth, &c. 
Mae 'r lledr wedi codi, 
Rhyw sôn aneiri' sydd, 
Mae 'r 'sgidiau gaddo ar godiad, 
A'r rhai'n y farchnad fydd; 
Mae Siôn yr hen saneuwr 
Yn cadw mwstwr mawr, 
Na all mo werthu 'r 'sanau 
Yn isel ini'n awr. 
Hi ddaeth, &c. 
Mae Meistriaid gweithydd glouau, 
Trwy 'r byd ya eithaf balch, 
Mae'r fllags a'r Slates mewn galwad,—- 
Mae codiad ar y calch ; 
Fe gododd freightiau llongwyr, 
Wŷr difyr, ar y dôn, 
Mae 'n gysur i'r Capteiniaid, 
A'r owners braf ger bron. 
Hi ddaeth, &c. 


Mae pawb o ddeutu Merthyr 
Yn brysur hyn o bryd ; 
Fe godwyd y cyflogau 
Ar hyd y gweithian i gyd ; 
A hwythan 'r Miners hefyd, 
Mae 'n syndod y fath swm. 
A godant hwy o goper, 
Er pleser, a mŵn plwm. 
Hi ddaeth, &c. 


Daeth codiad ar gyflogau 
Glangauaf, gwn i gyd; 

'Roedd gweision a morwynion 
Yn hoffi hyny o hyd ; 

Pob mab a/dretia 'i gariad, 
Mor hoyw ar ei hyut, 





Gan ganu cerdd o ffarwel 
I'r amser gwael fu gynt. 
Hi ddaeth, &c. 


Os ydyw Emprwr Russia, 
Er dystryw, nos a dydd, 
Am osod ar wyr wrol, 
Rhyw swm aneiri'.sydd ; 
Caiff hwn a'i wyr eu trechu. ., 
Trwy nerth y cleddyf noeth, 
Rhwng' can9us mawr a'r cynwr, 
Tân gwyllt a'r powdŵr poeth, 
Hi ddaeth, &c.' 
Daw ŷd a blawdi Loegr, 
Mewn mwynder dros y môr, 
1 Lerpwl, Bristô'a Lluwdain,' 
Bydd digon eto o stôr; 
Ni welir mewn un miner, 
Neu golier dymer dig, 
Bydd Dic'y Butcher penddu 
Yn canu wrth werthu cig. 
Hi ddaeth, &e 
Ceir gwel'd y Gwŷdd a'r Panwr, 
A'r Crydd a'r 'Teiliwr tŷn, 
Yn cael eu gwala o enllyn, 
A bara gwenith/gwyn'; 
Daw amser gwell ar Labrwr, 
Y Llifiwr, Saer, a'r Go', 
Fe godir tai newyddion, 
Mor frithion yn ŷ fro: 
Hi ddaeth; &c 
Doed heddwch rhwnp teyruasoedd, 
Ar dir 4 moroedd maith, 
Aed masnach gwlad a threfydd, 
Ar gynydd, a phob gwaith ; 
Fel gallo'r tlawd.gael, digon, 
O fwyd a dillad da, 
Amen, y Cyniru mwynion, 
Distewi 'n union wna'. 
Hi ddaeth yn amser drud, 
Nia brofwn liyn'o bryd; 
Mae pob peth yn'y farchnad 
.— AT godiad bron'r gyd. 









w 
ŷ* 


| 
| 
Î 
| 












